Kur 


ástarinnar 


Kærle 


Hæsta form 


Láttu allt þitt vera gert af kærleika. 


f 16:14 


1. Korintubré 


Þó ég tali tungum manna og engla og hefði ekki 
kærleika, þá er ég orðinn sem hljómandi málmur eða 
klingjandi bjalla. 


Og þótt ég hefði spádómsgáfu og skildi alla leyndardóma 
og alla þekkingu; og þótt ég hefði alla trú, svo að ég gæti 
fjarlægt fjöll og hefði ekki kærleika, þá er ég ekkert. 


Og þó að ég gæfi allar eigur mínar til að fæða hina 
fátæku, og þótt ég gæfi líkama minn til að brenna mig og 
hefði ekki kærleika, þá gagnar það mér engu. 


Kærleikurinn þjáist lengi og er góður; ástin öfundar ekki; 
Kærleikurinn hrósar ekki sjálfum sér, er ekki uppblásinn, 
hagar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, er ekki 
auðveldur, hugsar ekkert illt; Gleðst ekki yfir 
misgjörðinni, heldur gleðst yfir sannleikanum. Umber allt, 
trúir öllu, vonar allt, umber allt. 


Kærleikurinn bregst aldrei, en hvort sem það eru 
spádómar, munu þeir bresta; Hvort sem það eru tungur, 
munu þær hætta; hvort sem þekking er til, mun hún 
hverfa. 


Því að við vitum að hluta og spáum að hluta. En þegar 
hið fullkomna kemur, þá skal það sem er að hluta til 
afnumið. Þegar ég var barn, talaði ég sem barn, ég skildi 
sem barn, ég hugsaði sem barn: en þegar ég varð maður, 
lagði ég frá mér barnalega hluti. Fyrir nú sjáum við í 
gegnum gler, myrkur; en þá augliti til auglitis: nú veit ég 
að hluta; en þá mun ég vita eins og ég er þekktur. 


Og nú varir trú, von, kærleikur, þetta þrennt; en mestur 
þeirra er ástin. 


Fyrra Korintubréf 13 


Vakið, standið fastir í trúnni, víkið yður eins og menn, 
verið sterkir. Láttu allt þitt vera gert af kærleika. 
1. Korintubréf 16:13-14 


Íklæðist því, eins og Guðs útvöldu, heilagir og elskaðir, 
miskunnsemi, góðvild, auðmýkt í huga, hógværð, 
langlyndi. Umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum, 
ef einhver á í deilum við einhvern. Eins og Kristur fyrirgaf 
yður, svo skuluð þér og. Og umfram allt þetta íklæðist 
kærleikanum, sem er band fullkomleikans. Og friður Guðs 
ríki í hjörtum yðar, til þess sem þér eruð líka kallaðir í 
einum líkama. og verið þér þakklátir. 

Kólossubréfið 3:12-15 


Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og 
Drottni Jesú Kristi. Vér eigum að þakka Guði ætíð fyrir 
yður, bræður, eins og það er viðunandi, því að trú yðar 
vex ákaflega og kærleikur hvers og eins til hvers annars 
er mikill. Svo að vér státum sjálfir af yður í söfnuðum 
Guðs fyrir þolinmæði yðar og trú í öllum ofsóknum yðar 
og þrengingum, sem þér þolið, 

2 Þessaloníkubréf 1:2-4 


Endalok boðorðsins er kærleikur af hreinu hjarta, góðri 
samvisku og óbeisluðri trú: 1. Tímóteusarbréf 1:5 


Því að því bæði erfiðum vér og þjáumst háðung, af því að 
vér treystum á lifandi Guð, sem er frelsari allra manna, 
einkum þeirra sem trúa. Þetta skipar og kennir. Lát engan 
fyrirlíta æsku þína; en ver þú fyrirmynd hinna trúuðu, í 
orði, Í samræðum, í kærleika, í anda, í trú, í hreinleika. 
Þar til ég kem, fylgstu með lestri, hvatningu, kenningum. 
1. Tímóteusarbréf 4:10-13 


En í miklu húsi eru ekki aðeins áhöld af gulli og silfri, 
heldur einnig úr tré og mold; og sumir til heiðurs og 
sumir til að vanvirða. Ef maður hreinsar sig af þessu, þá 
skal hann vera ker til heiðurs, helgaður og mætir 
húsbóndanum og búinn til hvers góðs verks. Flýið og 
æskunnar girndir, en fylgið réttlæti, trú, kærleika, friði, 
með þeim sem ákalla Drottin af hreinu hjarta. En 
heimskulegar og ólærðar spurningar forðast, vitandi að 
þær eru kynjadeilur. 2. Tímóteusarbréf 2:20-23 


En endir allra hluta er í nánd. Verið því edrú og vakið til 
bænarinnar. Og umfram allt hafið brennandi kærleika sín 
á milli, því að kærleikurinn mun hylja fjölda synda. 
Notaðu gestrisni hvert við annað án þess að vera 
hræddur. 1. Pétursbréf 4:7-9 


Og þar að auki, gefðu alla kostgæfni, bættu við trú þína 
dyggð; og til dygðaþekkingar; Og til þekkingar hófsemi; 
og að tempra þolinmæði; og þolgæði guðrækni; Og til 
guðrækni bróðurgæsku; og til bróðurkærleikans. Því að ef 
þetta er í yður og er mikið, þá gerir það yður til þess að 
þér skuluð hvorki vera óbyrja né ávaxtalausir í 
þekkingunni á Drottni vorum Jesú Kristi. 

2. Pétursbréf 1:5-8 


